Ebrahim Hussein 
1987 (1973) 

MASHETANI 

Nairobi: Oxford University Press 

Nacherzahlt von 
Lourenco Noronha 

Lektor (1974-2009) fur Swahili-Literatur 
am 

Institut fur Afrikawissenschaften der Universitat Wien 
Taasisi ya Taaluma ya Bara la Afria 
Chuo Kikuu cha Vienna 

Stand: Mai 2009 


1 



Widmung 

Kutabaruku 


al-hamdu li-llahi 
subhanahu wa-ta’ala 


2 



Vorwort 

Dibaji 


Angeregt wurden diese didaktischen Unterlagen von Studierenden am Institut tur 
Afrikawissenschaften der Universitat Wien. 

Die deutschsprachigen Teile wurden von Dr. Franz Rader korrigiert; dieser hat wahrend 
seiner Tatigkeit an der Osterreichischen Botschaft in Nairobi meine Berufung nach 
Wien gefordert. Fiir beides bin ich ihm dankbar. 

Lourenco Noronha 
E-mail: noronha@gmx.at 


3 



1. Einleitung 
Utangulizi 

1.1. Autor: Biographische Notizen 
Wasifu ya mtunzi 

Ebrahim Hussein wurde 1943 in Lindi geboren. Er besuchte die Aga Khan Secondary 
School in Dar-es-Salaam, studierte von 1966 bis 1969 Literatur, Franzosisch, Soziologie 
und Theaterwissenschaft an der dortigen Universitat. 1969 war er wissenschaftlicher 
Assistent am Department of Theatre, Arts, and Music der Universitat Dar-es-Salaam 
und seit 1970 wissenschaftlicher Aspirant an der Humboldt-Universitat zu Berlin, wo er 
in Theaterwissenschaft promovierte. Seine Dissertation, datiert 1971, tragt den Titel The 
Development of Drama in East Africa . 1978 kehrte er an die Universitat Dar-es-Salaam 
zuriick und lehrte am Department ofTheatre, Arts, andMusic. (...) 

1.2. Thematische Einfuhrung 

Kiini (dhamira, dhana, mada, wanda/ma-) maaium 

Dieser Theatertext ist eine Anspielung auf die Neureichen auf dem Festland von 
Tansania seit 1961 und die Neuarmen auf der Inselregion von Tansania seit der 
Enteignung der GroBgrundbesitzer bei und nach der Volksrevolution von 11 ./12. Januar 
1964. Juma verkorpert die Neuarmen von Tanzania-Visiwani und Kitaru die Neureichen 
von Tanzania-Bara (Uk. 26). 

„Kitaru na Juma ni vijana wawili ambao wanasoma katika Chuo Kikuu cha Dar es 
Salaam, wanaotoka katika famiiia mbiii za kikabaiia 1 ambazo zenye historia 
ziiizofanana na zilizotofautiana. Ukabaila wa familia ya Juma ni ,ubwanyenye 2 3 4 ’, na 
ukabaila wa familia ya Kitaru ni ,unaizv”. “ Katika mchezo huu ukabaila wa aina ya 
familia ya Juma umeanza kung ’olewa, lakini ukaibaila wa aina ya familia ya Kitaru 
ndiyo kwanza unatiliwa mbolea na uzalendo. Baina ya Kitaru na Juma kuna mapenzi 
na chuki, shaka na wasiwasi, tuhuma na dhambi, huku wakifuata uhusiano wa maana 
katika wakati na hali waliyonayo.f 

Allegorische Gestalten, die bei Shaaban Robert noch vorkommen, fehlen in der Post- 
Uhuru-Swahili-Literatur. Dieser Text mit der Person von Shetani bildet eine 
Ausnahme 5 . Worauf die Mehrzahl Mashetani in der Uberschrift sich bezieht, ist mir 
nicht klar. 

Der Autor hat dem Theatertext eine Einfuhrung vorangesetzt, die ich hier frei 
wiedergebe. Sie ist heute noch aktuell. 

Am 12. Januar 1964 wurde der Sultan von Sansibar durch eine Volksrevolution 


1 Kabaila /ma- bedeutet urspriinglich „ein Mensch mit vomehmer Abstammung“. Jetzt 
bedeutet es auch „Feudalherr“, bzw. jemand der von der Arbeit anderer lebt. 

2 Ubwanyenye (bwanyenye/ ma-) bedeutet urspriinglich „Adel“. Jetzt bedeutet es “ oder 
„Feudalismus“. Umwinyi entspricht auch „Feudalismus“. 

3 Unaiza wird auch als „Bourgeoisie“ verstanden. Die naiza/- sind die „Neureichen“. 

4 Vom der Riickseite des Umschlags. 

5 Siehe auch Farouk Topan Aliveonia Pepo auf dieser Website www.swahili-literatur.at. 


4 



gestiirzt. 6 Die neue Regierung, gefiihrt von der Afro-Shirazi Partei, fuhrte eine 
Landreform durch, die viele GroBgrundbesitzer verannen liefi. Einige von ihnen 
wanderten aus. Zu jenen gehoren die Eltern von Juma, die jetzt (im Theatertext) in Dar- 
es-Salaam leben. 

Nach Erlangung der Unabhangigkeit Tanganyikas von Grofibritannien 1961 kamen 
viele Afrikaner, die eine ausreichende Ausbildung hatten, aus den Provinzen ( mikoa ) in 
die Hauptstadt Dar-es-Salaam. Sie ubemahmen jene Stellen, die durch den Auszug der 
Auslander firei geworden waren. Sie ubemahmen aber auch deren Wohnungen im 
vomehmen Viertel der Stadt, deren Lebensweise und Lebenseinstellung. Der damalige 
Prasident Julius Kambarage Nyerere nannte sie Wazungu Weusi und Wa-Benzf. Die 
Eltem Kitams, die von den neuen wirtschaftlichen Moglichkeiten fur Afrikaner 
profitiert haben, gehoren zu dieser Schicht der Wa-Benzi. 

Diese beiden Familien waren Nachbarn und gut befreundet. Wenn man aber die 
Konflikte ( migongano ) und die Schwierigkeiten ( migogoro ) jener Zeit betrachtet, wenn 
man auf die Vergangenheit zuruckblickt, koinmt man zum Ergebnis, dass es in dieser 
Freundschaft Spannungen gabfi Auf der Seite von Kitam lag der Schwerpunkt auf 
Wirtschaft und Politik. Bei Juma lag noch Gift, das aus der Erinnerung an den Luxus 
der vergangenen Tage heraustropfelte. Das triibte den Blick der beiden, die nichts 
anderes sahen als sich selbst. Ihre Freundschaft wandelte sich zu einer Hassbeziehung 
und das Lachen zum Weinen. Das was sie sagten, war nicht, was sie beabsichtigten 
(kusudia ), das was sie vorhatten ( tarajia ), war nicht das, was sie aussprachen ( tamka ). 
Sie spotteten ( kuvumba mizaha) und lachten, um einander zu verletzen ( kuumizana ). Sie 
trieben Scherze ( kuchezana shere), aber in diesen Scherzen lag Wahrheit versteckt. 

In diesen Streitigkeiten ( ugomvi ) lag noch eine gewisse Zuneigung (mahaha) versteckt. 
Sie stritten zwar miteinander, suchten aber dabei eine sinnvolle Beziehung zueinander 9 . 
Das ist das dem sie nachjagten (kusaka). Am Ende des Spieles wissen wir nicht, ob 
Kitam und Juma die Suche nach einer sinnvollen Beziehung aufgaben oder nicht. Wir 
wissen nur, dass Juma weggegangen ist. Die offenen Frage ist: „Wird er den Ruf 
Kitams horen, oder ist es seine fireie Entscheidung, die Freundschaft aufzulosen?“ 

Shaaban Robert misst Freundschaft grofie Bedeutung zu. Er nennt Freundschaft 10 „kitu 
bora“, „kitu ghalt\ Sie gibt den Menschen „imara na mapenzi na fadhilif Das alles 
passt nicht zu dieser Freundschaft, denn der eine orientiert sich an der Wirtschaft und 
der andere an dem Luxus der vergangenen Tage. Die Familie von Kitam steigt auf, weil 
sie gut wirtschaften kann. Sie streckt ihre Hande aus, aber sie erreicht jene der Familie 
von Juma nicht. Dieser Konflikt (mgongano) der seine Wurzel im Feudalismus 
(ukabaila) hat, ist kein personlicher, sondem ein Konflikt der Volksgemeinschaft 
(umma), innerhalb der Gesellschaft selbst. 

Als Kitam Juma firagt: „Sehen wir denn einander wieder nicht? n “ antwortet Juma: „Ja, 

6 Siehe die Einfuhrung zu Kasri va Mwinvi Fuad auf dieser Website www.swahili- 
literatur.at 

7 Mercedes-Benz Besitzer 

8 „ (...) urafiki huo ulikuwa na kambaya mvutano.“ (Uk. VII). 

9 „ (...) uhusiano ulio na maanaf (Uk. 8). 

10 Diwani va Shaaban. Nr. 5 . Dar es Salaam: Nelson. Uk. 15. 

11 ,JIatuonani tena?“ (Uk. VIII). 


5 



wir sehen einander nicht.“ Juma fugt dann hinzu: „Der, der die Treppe hinaufsteigt und 
jener, der die Treppe hinunter steigt, konnen einander die Hande nicht halten. 12 “ Diese 
Aussage Jumas spiegelt die Lage im Tansania von 1964-1967 13 wieder, aber auch jene 
in vielen anderen Landern Afrikas nach der Entkolonialisierung. Es ist nicht nur der 
Feudalismus, der ausgerottet werden mufi 14 , sondern auch Tribalismus ( ukabaila), 
Nationalismus ( utaifa ) und Steitigkeiten zwischen den Religionen ( fitina za dini). 
Tansania gehort zu jenen Landern in Afrika, die versuchen, diese Fehlentwicklungen zu 
iiberwinden. 

Ende der Einleitung von Ebrahim Hussein. 

Kichesho, eine Variante von „Volksbelustigung“ wird in Swahili-Theatertexten 
eingebaut. Gewohnlich komrnen in diesem Kontext Inder mit mangelnden 
Sprachkompetenz, die asozial agieren oder „Tratschweiber“ vor. In diesem Theatertext 
sind es zwei betrunkene „Watu“ in Sehemu va Tatu. Onvesho la Pili . 

Die Sprache in diesem Text ist Kiswahili Sanifu, die fur Secondary Schools in Tansania 
geeignet ist. 

1.3. Literaturhinweise. 

Marejeo 

Die Zahlen in Klammern entsprechen der Signatur der Fachbibliothek der 
Afrikawissenschaften und Orientalistik der Universitat Wien. 

1.3.1. Primarliteratur 

Fiebach, Joakim (ed.). 1974. Stucke Afrikas (In deutscher Ubersetzung: Hussein, 
Ebrahim. Kinieketil e. Ramadhani, John. Streik in Mazinde ). Henschel Verlag. 
Hussein, Ebrahim. 1981 (1969). Kinjeketile . Nairobi: OUP. 49pp. ( B.8.9.26.). 

Hussein, Ebrahim. 1970. Michezo va Kuigiza fWakati Ukuta & AlikionaL Nairobi: 
EAPH. 64pp. ( B.8.9.7.). 

Hussein, Ebrahim. 1987 (1971). Mashetani . Dar es Salaam: OUP. 57pp. (B.8.9.27/1.). 
Hussein, Ebrahim. 1975 (1971). Wakati Ukuta . Nairobi: EAPH. 41pp. ( B.8.9.4.). 
Hussein, Ebrahim. 1976. Jogoo Kiiiiini & Ngao va Jadi . Nairobi: OUP. 50pp. 
(. B.8.9.55.). 

Hussein, Ebrahim. 1984 (1980). Arusi . Nairobi: OUP. 50pp. ( B.8.9.25 .). 

Hussein, Ebrahim. 1982. Jambo la Maana . Dar es Salaam: Africana Publishers. 28pp. 
(B.8.14.20.). 

1.3.2. Sekundarliteratur 

Hussein, Ebrahim N. 1980. “Traditional African Theatre“, in: Schild, Ulla. The East 
African Experience . Berlin: Reimer, S. 35-53. (S.6.6.I.). 

King'ei, Godfrey K. 1987. “Usanifu wa Lugha katika Uandishi wa Ebrahim Hussein”, 
in: Mulika . Dar es Salaam: IKR. 19, S. 19-35. (Z.1.11.19.). 

Mmbago, Nathaniel. „Msingi ya Michezo za Kuigiza: Michezo ya Ebrahim Hussein“, 

12 „Mpanda ngazi na mshuka ngazi hawawezi kushikana mikono.“ (Uk. VIII). 

13 1964 : Volksrevolution in Sansibar, 1967: Erklarung von Arusha (Ujamaa). 

14 Die Volksrevolution in Sansibar von 1964 ist in diesem Zusamtnenhang zu deuten. 


6 




in: Mulika . Dar es Salaam: IKR. 

Mugo, Micere Githae. 1976. “Gerishon Ngugi, Penina Muhando and Ebrahim Hussein. 
Plays in Swahili”, in: African Literature Todav . London: Heinemann. 8, S. 137- 
141. ( Z.3.1.8 .). 

Mvungi, T.A. 1988. “ ‘Mashetani’ na Mwamko wa Siasa”, in: Mulika . Dar es Salaam: 
IKR. 13, 16-20. (Z.1.11.13.). 

Ohly, Rajmund. 1978. „Mashetani replayed“, in: Kiswahili. Dar es Salaam: IKR. 48/1. 
S. 105-108. (Z.1.10.48-1). 

Sengo, Tigiti. 1975. „Ebrahim Hussein. Mwandishi wa Michezo ya Kuigiza“, in: Hisi 
Zetu. Dar es Salaam: IKR. 2, S. 58-95. ( Z.l.35-2 .). 


7 



2. Texte 

Matini 

2.1. Personen 

Wahusika 


Shetani: 

Binadamu: 

Kitaru: 

Mama Kitaru: 
Baba Kitaru: 
Mfaume: 
Daktari: 

Juma: 


Mama Juma: 
Bibi Juma: 
Baba Juma: 
Watumishi 2: 
Watu 2: 

Ort und Zeit: 


Teufel 
Der Mensch 

Ein Student der Universitat Dar-es-Salaam, dessen 
Eltem zu den Neureichen gehoren. 

Die Mutter Kitams 
Der Vater Kitams 
Diener der Familie Kitam 
Ein Arzt 

Ein Student aus Sansibar an der Universitat Dar-es- 
Salaam, dessen Eltem als Folge der Volksrevolution auf 
Sansibar ihren Grundbesitz verloren haben. 

Die Mutter Jumas 
Die Grofimutter Jumas 
Der Vater Jumas 
Zwei Hausdiener 
Zwei Leute 

Dar-es-Salaam. Ende 1966, noch vor der Erklarung von Amsha vom 
Febmar 1967. 


2.2. Der Theatertext 
Tamthilia 

2.2.1. Sehemu ya Kwanza. Onyesho la Kwanza. 

Zwei Jugendliche, Kitaru und Juma, kommen zu einem Affenhrotbaum (mbuyu/ mi-), 
der eine grofie Offnung im Stamm hat. 

Juma : Wananchi; kwa mara nyingine chini ya mbuyu huu mimi Juma, na rafiki yangu 
Kitam, tutakuonyesheni mchezo wa Shetani na Binadamu. Mimi nitakuwa 
Shetani, na Kitam, atakuwa Binadamu. ( Uk. 1.). 

Juma tritt rasch in die Hdhle des Mbuyu-Baumes und bleibt dort eine Zeitlang. Kitaru 
ruft Juma, der in Schweifi gebadet herauskommt. Sein Gesicht hat sich verandert. Er 
singt ein Gedicht: 

Shetani : Unanijua mimi? 

Mimi Shetani. 

Siyo jini wala kuhani. 

Mimi Shetani. 

Uwezo wangu hauhifadhiki. 

Wema wangu hauhisabiki (hauhesabiki). 

Ubaya wangu hausemeki. 

Ninajenga. 

Ninabomoa. 


8 



Ninatukuza. 

Ninadhalilisha nitakavyo. 

Mimi ni nguvu na nguvu ni mimi. 

Mimi ni uwezo na uwezo ni mimi. 

Tazama muujiza. ( Uk. 1-2). 

Der Teufel verwandelt sich und fragt den Menschen, wie er nun aussehe. Die Menschen 
nennen ihn einen Vogel. Der Teufel sagt, dafi er auch Wind sein konne und auf diese 
Weise iiberall zugegen sein. Er konne sich auch in einen Geist verwandeln und so in 
den Menschen eindringen. 

Der Teufel fiigt hinzu, dafi er auch Wunder wirken konne. Er wandelt einen Baumzweig 
in einen Sessel um. Er setzt sich auf diesen Sessel und sagt, dafi er solche Wunder 
wirke, damit der Mensch an ihn glaube. 

Er bezeichnet sich selbst als Freund der Menschen. Er fragt den Menschen, ob er vor 
ihm Angst habe. Der Mensch gibt zu, dafi dies der Fall sei. Dann fragt er ihn, ob er 
bereit sei, sich ihm, dem Teufel, unterzuordnen. Der Mensch erklart sich bereit, sich 
dem Teufel unterzuordnen. Der Teufel ist davon nicht iiberzeugt. 

Shetani: Mbona siuoni unyenyekevu wala uoga katika uso wako? 

Binadamu: Kipitacho moyoni si lazima kionekane usoni. ( Uk. 2.). 

Der Mensch antwortet, dafi das, was im Herzen geht, nicht unbedingt im Gesicht zum 
Vorschein kommen miisse. Der Teufel dagegen meint, dafi das, was sich im Herzen 
eines Menschen abspielt, ihn nichts angehe. Er achte nur auf das, was im Gesicht eines 
Menschen zu lesen ist. 

Der Teufel wird sehr autoritar und erteilt Befehle in einem harten, brutalen Ton. Er 
befiehlt dem Menschen hier zu stehen, dort zu stehen, dies zu tun und das zu tun. Der 
Mensch gehorcht. Der Teufel lacht. Der Mensch lacht auch. Der Teufel schweigt. Der 
Mensch schweigt. Der Teufel lacht neuerlich. Das Lachen ist aber diesmal kein 
frdhliches Lachen, sondern klingt wie eine Drohung. 

Der Teufel andert seine Taktik. Er spricht hdflich zum Menschen. 

Shetani: Raliki yangu! Mwandani wangu, hali yako? 

Binadamu: Nzuri. (Wanapeana mikono, wanashikana.) 

Shetani: Rafiki mpenzi, nina siri nataka nikuambie - nikupe. Lakini siri hii ni mimi. 
Mtu anayeijua siri hii amenijua mimi. Na mimi moyo wangu unanituma 
nikufanyie wewe hidaya siri hii. 

Binadamu: Unanitukuza. (Shetani anacheka kwa upole.) 

Shetani: Abadan. Wewe rafiki yangu. Vile vile kila mtu ana shetani wake. Mashetani 
nao ni hivyo hivyo. Na huu ni ukosefu wa kila kiumbe. Ukosefu wangu ni 
kukupa siri hii. Lakini kitakacho moyo ni dawa. 

Binadamu: Unanipa hishima (heshima) kubwa. 

Shetani: Hebu nasi nikunong’oneze, maana siri yenyewe ni kwa lugha ya Kishetani. 
{Uk. 3.). 

Der Teufel fliistert etwas. Pldtzlich lacht er wie jemand, der besessen ist und stiirzt zu 


9 




Boden. Er steht wieder auf. Er leidet Schmerzen. Er befiehlt dem Menschen 
geheimnisvolle Worte zu sprechen. Er dringt in den Menschen ein. Der Mensch wankt 
hin und her vor Schmerzen. Der Teufel lacht und reicht dem Menschen seine Hand aus 
Mitleid. 

Shetani'. Rallki mpenzi, rafiki mwandani. Ra fik i wa milele, rafiki wa daima. 
Ninakupokea. Ninaifurahikia leo, siku ya uzao 15 wako. Kutoka katika tumbo la 
giza jeusi, kuingia katika ulimwengu wa nuru nyeupe. (Binadamu anaamka.) 
Tanabahi, fahamu. Wewe ni mtoto, na mama. Pole kwa uchungu wa uzazi. 
Jivunie. Furahia. Wewe - mtoto - ni mzuri zaidi kuliko wewe - mama. Ni kanuni 
ya maisha: kinachozaliwa ni kizuri kuliko kinachozaa. Simama! (Binadamu 
anataka kusimama, hawezi. Anaanguka.) Simama katika uzuri wako. ( Uk. 4). 

Der Mensch fiallt in Bewusstlosigkeit. Der Teufel lacht und versteckt sich. Es folgt ein 
langes Schweigen. Die Biihne wird dunkel, nach einiger Zeit wieder hell. 

Langsam erwacht der Mensch. Er ist mit Hafi und Zorn erfullt. Er schleicht zum 
Mbuyu -Baum, sieht aber niemanden. Bevor er den Baum beriihrt, hdrt er ein helles 
Lachen. Er versteckt sich. Der Mensch sucht den Teufel. Er hdrt nur ein lautes Lachen. 
Er fordert den Teufel auf herauszukommen und wie ein Mann zu kampfen. Der Teufel 
lacht und sagt, dafi er zwar schon zugegen ist, aber er sei jetzt Wind. Man sieht ihn 
nicht. 

Der Teufel fragt den Menschen, ob er keine Angst habe, mit jemandem zu kampfen, den 
er nicht sieht. Es folgt ein langes Gesprach, in dem der Teufel dem Menschen 
Undankbarkeit vorwirft, denn er hat so viel fiir ihn getan. Der Mensch betrachte das 
alles aber nicht als Geschenk (hidaya), sondern als Gift (sumu). 

Binadamu: Ile ilikuwa nafsi na roho uliyotaka kuipuliza katika hali yangu .{Uk. 6-7.). 

Der Teufel erkldrt sich schliefilich bereit herauszukommen, wenn der Mensch drei 
Wiinsche erfiille. Der Mensch stimmt zu. Der erste Wunsch des Teufels ist eine Frage. 
Erfragt, welche Person wird sich selbst umbringen wollen. Zweitens, er mdchte seinen 
Tod noch im voraus feiern. Drittens, der Mensch soll selbst die Art und Weise dieser 
Feier bestimmen. Der Mensch stimmt zu und trifft Vorbereitungen fur die Todesfeier. 
Der Tod des Teufels soll mit einem Walzer gefeiert werden. Der Mensch und der Teufel 
tanzen einen Walzer (kwa Waltz). Sie trinken Wein. Sie schweigen. 

Sie blicken einander an. Sie lacheln. Der Teufel gibt bekannt, dafi seine Todesstunde 
gekommen ist. Der Teufel gibt dem Menschen ein Messer. Der Mensch stofit das Messer 
in die Seite des Teufels. Der Teufel lacht, bei jedem Stich lauter. Der Teufel fallt zu 
Boden. Ein furchterliches Lachen ist im ganzen Saal zu horen. Danach herrscht 
Schweigen. Der Mensch betrachtet die Leiche des Teufels. 

Der Mensch denkt iiber alles nach. Wer hat ihm denn das Messer gegeben? 

Binadamu : Ina maana ... haiwezi kuwa ... Nikiamini hivyo ... basi yeye hakufa ...! Hata 
kidogo! Ina maana kuwa huu wote ulikuwa mchezo tu. Stihizai. Ngoja, ngoja. 
Hebu jidhubutu kwanza. Weka akili yako juu ya kitu kimoja - kisu! Kweli kisu 

15 Vergleichen mit dem Begriff uzazi. 


10 



kanipa yeye. Lakini kanipa kwa sababu alikuwa hana njia ila anipe tu. Kama 
hangenipa, alijua, nigekichukua kwa nguvu. Ndiyo maana kanipa. Hapana! 
Hakuniingia katika hali yangu, wala katika nafsi yangu. Wala kifo chake 
hakikuwa stihizai. Mimi ni mimi, mimi mtupu wala si mimi ganda, au kiti cha 
shetani, hata kidogo. Mimi siyo kivuli, wala sanamu, wala bandia, bali mimi ni 
mimi mtupu ngozi, damu na mfupa. ( Uk. 9). 

Der Mensch tanzt um die Leiche und singt vor Freude. Er klettert auf einen Baumast, 
fallt aber hinunter. Das geschieht dreimal. Er ist niichtern, nicht mehr betrunken. Er 
vermutet, dafi der Teufel doch drinnen sei. Er ruft den Teufel. Der aber antwortet nicht. 
Der Mensch glaubt ein Lachen des Teufels zu horen. Er meint, dafi es der Teufel sei, 
der ihn vom Baumast herunter geworfen habe, er konnte aber auch heruntergefallen 
sein, weil er betrunken war. 

Binadamu: (...) Kusema kweli, ukija kufikiria hasa, sababu ya kuanguka kwangu ni 
mimi mwenyewe. (Anakataa kwa nguvu.) Hapana, hasha, siyo yeye katika mimi 
anayenitaabisha, bali mimi-mimi ndiye niliyejiangusha, siyo yeye-mimi. 
Nimeanguka kwa sababu nililewa. Mvinyo na furaha vinalewesha navyo. Ulevi 
pamoja na fikira ya ushindi ndiyo sababu ya kuanguka kwangu. Na kule 
nilikotoka kupanda ni juu sana. Kupanda juu sana na kupanda mbio sana huku 
umelewa ni hatari. Mara mtu huporomoka ukasingizia shetani. Na ukitazama 
sana utaona kwamba kusingizia mashetani ni njia rahisi, inanitoa mimi 
lawamani. (Uk. 11.). 

Der Mensch zweifelt an seinem Vermogen, gegen den Teufel zu kampfen. 

Binadamu: Kuna binadamu akaweza kupigana na shetani? (Uk. 11.). 

Der Mensch fafit den Entschlufi wegzugehen. Juma erhebt sich undruft: „Kitaru, wieso 
gehst du denn weg?“ 16 (S. 12). Kitaru aber kehrt nicht zuriick. Juma schaut die 
Zuschauer an und ruft nochmals nach Kitaru. Er hat Angst. 


2.2.2. Sehemu ya Pili. 

Dieser Akt wird bei gedampftem Licht gespielt. In der ersten Szene gibt es mehr Licht 
als in der vierten. Das Licht sod eine Farbe haben, die dem Auge nicht gefdllig ist. 
Dieser Akt spielt sich im Kopf Kitarus ab. Man kann das Biihnenbild mit Diapositiven 
(vioo) gestalten. Das Lachen soll aus dem Hintergrund kommen. 

2.2.2.1. Sehemuya Pili. Onyesho la Kwanza 

Die Mutter Kitarus befindet sich in ihrer Wohnung. Sie biigelt Kleider. Juma bittet um 
Einlafi und tritt ein. 

Juma: (kutoka nje) Hodi! Hodi! Hodi tena. 

Mama: Karibu. Karibu. Juma! Ah, mi nasema nani tena huyu. Kumbe ni we. Hizi hodi 
hodi, ukiacha tu. We ingia tu. Unatushtusha hivyo. 

Juma: Shikamoo. 


16 „Ala, mbona unaondoka?“ 


11 




Mama : Marhaba, marhaba mwanangu. Pita; unasisitiza nini? Je, habari za nyumbani? 
Juma : Nzuri, nzuri tu. 

Mama : Salama? 

Juma : Salama tu. 

Mama : Mama yako hajambo? 

Juma: Hajambo. 

Mama: Je, baba yako? 

Juma: Hajambo. 

Mama: Biashara vipi, inaendelea? 

Juma: Sijui. 

Mama: Ah acha. Ninakiona kilikuwa kiduka mpaka sasa duka la maana hasa. ’Fanya 
(akafanya) kazi sana mzee wako. 

Juma: Ah wapi? 

Mama: Juma bwana, anauchukua ujanja wa baba yake kwa mkono hasa. 

Juma: Je, bwana yupo? 

Mama: Hata. Utamweza siku hizi. Anafanya kazi usiku na mchana! Hana kituo. Yeye 
na baba yako hajulikani anayempita mwenziwe. Afadhali baba yako, kazi yake 
iko nyumbani. Je, ulikuwa na shida naye? 

Juma: Hapana. Nikitaka kumwamkia tu. (Uk. 13-14). 

Die Mutter Kitarus entschuldigt sich, dass sie Jumas Eltern nicht besuche. Sie ist 
Ndherin von Beruf und vollig ausgelastet. Juma wunscht mit Kitaru zu sprechen. Die 
Mutter ruft ihn. Sie ist sehr um ihn besorgt, denn er geht kaum hinaus, sondern bleibt in 
seinem Zimmer. Was er drinnen tut, kann sie nicht sagen. Schliefilich kommt er doch 
heraus. 

Kitaru: Ah, Mheshimiwa. 

Juma: Unasemaje chief 17 . Ninasikia unalala tu. Holiday inakupa time kidogo. 

Kitaru: Acha bwana na wewe. Njoo ukae. Unasimamasimama nini? (Anatoa soda 
katika friji.) 

Juma: I say, bure unafungua. (...) (Uk. 15). 

Kitaru bittet die Mutter von Juma, diesen zu bewegen, an der Studentenparty 
teilzunehmen. Die Mutter lacht und verabschiedet sich. Plotzlich kommt vom weiten her 
ein Lachen. Kitaru erklart Juma, dafi er sich zuriickgezogen hat, weil er sich dem 
Studium widmet. Er studiert zwar Jurisprudenz, doch sein eigentliches Interesse gilt der 
Geschichte 1 h . Juma dagegen meint, dafi die Juristen eigentlich besser dran sind als die 
Historiker. Sie verdienen gut und geniefien auch hohes Ansehen. Das Lachen in der 
Ferne schwillt an. 

Fiir Juma liegt der Zweck des Studiums in den Verdienstmoglichkeiten, die sich daraus 
ergeben werden. Kitaru dagegen hat andere Vorstellungen vom Studium. Fiir ihn ist die 
Universitat ein Ort, wo man Wissen (elimu na ujuzi) vermittelt bekommt. 

Kitaru: Basi we kila mara tukiongelea habari hii, unarudia hapo hapo katika mshahara. 
Juma: Ala! Si ndiyo basi. Sema kweli; kwani tumekwenda University na kupoteza 
miaka yote, kwa nini? Si mshahara tu? 

17 Die englischen Worter in diesem ganzen Gesprach sind ein Hinweis auf Kasumba 
(Hanf), d.h. Indoktrination durch auslandische Einflusse. 

18 Er liest Outline of African Historv und The Essence of Colonial Heritage . 


12 



Kitaru: Hata kidogo, siamini. Basi ikiwa nimekwenda University kwa sababu ya 
mshahara tu, basi afadhali niache na huko kusoma kwenyewe pia. 

Juma : Utaachaje bwana we, na tumbo linakwambia vingine? 

Kitaru : Mawazo ovyo kweli kweli. Mimi nilipata kazi Shell; pesa chungu nzima, 
nikaziacha. Nikaja University. Ningepata pesa tu si nigefanya kazi tu? 

Juma: Ungekuwa mjinga ungefanya hivyo. Lakini wewe mjanja. Unajua; fanya kazi 
leo, pata pesa nyingi. Mi ninatoka kesho University, ‘nakukanyaga chini. 

Kitaru: Sikubali hata kidogo. University siyo factory inayotoa vipande vya kupatia 
mshahara mkubwa au inayotoa tikiti ya kuingia nyumba ya ubwana. University 
ni mahali pa elimu, pa ujuzi. Ukitaka kujijua hasa ... 

Juma: Unaniambia nini. Hujaniambia kitu. Kweli inauma bwana. Ukweli ... acha yote 
hayo. Ukweli bwana, degree inakupa tonge ya wali na mchuzi, tena mchuzi wa 
kuku, badala ya tonge ya ugali na maharagwe. 

Kitaru: Acha maneno yako. Maneno yakishetani. (Uk. 16-17). 

Juma und Kitaru brechen in Gelachter aus. Dieses mischt sich mit einem Lachen aus 
der Ferne. Die Situation ist laut und verwirrend. Juma erinnert Kitaru an das Teufel- 
Spiel beim Mbuya-Baum. Kitaru hat das Spiel zwar mitgemacht, aber den Sinn nicht 
verstanden. Juma unterbricht das Thema und ladt Kitaru zu einem Cowboy-F/7/« ein, 
der gerade in einem Kino lauft. Kitaru hat gegen solche Filme grundsdtzliche 
Bedenken. 

Juma: Twende senema basi. Itakusaidia. 

Kitaru: Hakuna senema nzuri. 

Juma: Iko cowboy moja. Tikiti juu yangu. 

Kitaru: Acha kutumia pesa zako ovyo. Zitakufaa mwenyewe. ( Mcheko unaanza kwa 
mbali.) 

Juma: I see. (. Kwa uchungu.) I see. Alaa. 

Kitaru: Siyo hivyo unavyochukulia wewe. 

Juma: Kwani mimi ninakuchukuliaje? ( Kitaru hajibu. Kimya.) 

Kitaru: Siyo bwana. Mi cowboy films sipendi. Juma: Alaa. 

Juma: Alaa. 

Kitaru: Senema yenyewe ninaijua hata kabla sijaiona. Cowboy atawaua Red Indians 
wote peke yake. Mimi, mchezo ukaonyesha ugomvi au mgongano baina ya 
mwenye nguvu na asiye na nguvu, siupendi. (Uk. 18.). 

Das Lachen im Hintergrund wird immer lauter. Die beiden schweigen und werden 
nachdenklich. Kitaru vergleicht seine Heimat, die frei geworden ist, mit einem 
Segelschiff, das in einen starken Wasserstrom geraten ist. Dieser Wasserstrom stammt 
aus dem Mund des Teufels. Kitaru fragt sich nun, wer eigentlich das Steuerrad dieses 
Segelschiffes in der Hand hat. 

Man hort das Gerausch eines Autos. Kitarus Vater kommt herein. Er singt ein Lied auf 
Englisch 19 . 

Papa pa pa pa pa 
I like some money. 

Papa pa pa pa pa 


19Dieses Lied ist eine Anspielung auf die Lebenseinstellung der Neureichen, genannt 
Wa-Benzi d.h. Mercedes-Benz Besitzer. 


13 



I like some honey. 

Papa pa pa pa pa 
A very good life. 

Papa pa pa pa pa 
A very beautiful wife. 

Papa pa pa pa pa 
A very good wife. 

Papa pa pa pa pa 
A very good life. ( Uk. 21-22). 

Seine Frau argert sich iiber sein Benehmen gegeniiber den Kindern. Er aber fiihrt sie 
hinaus und zeigt ihr die Uberraschung: ein neues Auto. 

Mama Kitaru: Una nini leo? Mbele ya watoto wako unafanya mambo ovyo! 

Baba Kitaru: Shhh ... Njoo, njooni nikuonesehni (niwaonyesheni) kitu. 

Mama Kitaru: Nini? 

Bciba Kitaru: Ndege 20 wangu. 

Juma na Kitaru: Ndege! 

Mama Kitaru: Ndege? 

Baba Kitaru: Njooni hapa dirishani. Unaiona nini? 

Mama Kitaru: Gari mpya! Benz! 

Baba Kitaru: Yangu! Naam! Mali yangu, jasho langu. Kitaru, njoo uitazame. Juma, 
njoo. Mnaiona? Tazama ilivyotulia. Basi pale itoneshe tu - waaah, linaruka 
kama ndege. Twendeni tukatembee, mnasemaje? Twendeni. Twende, twende. 
(Uk. 22). 

Kitaru mag diese Lebensweise seines Vaters nicht. Auf sein Drdngen hinfahrt er aber 
doch mit, wahrend Juma zu Fufi nach Hause geht. Das Lachen im Hintergrund wird 
immer lauter. Die Biihne wirdfinster. 


2.22.2. Sehemuya Pili. Onyesho la Pili. 

Kitarus Vater sitzt in der Wohnstube seines Hauses und liest Zeitungen. Die Mutter 
naht Kleider, Kitaru sitzt dort mit einem Buch auf seinem Schofi und blickt in die Ferne. 
Die Mutter ruft den Hausdiener Mfaume und gibt ihm Anweisungen fiir das 
Mittagessen. Die Kitarus leben gut. 

Mama: (anaita) Mfaume, Mfaume. 

Mfaume: Yes Memsahib 21 . (Anakuja mbio.) 

Mama: Tazama ile cabbage kama inaiva. 

Mfaume: Yes Memsahib. (Anaondoka.) 

Mama: Na Mfaume. 

Mfaume: (anakuja) Yes memsahib. 

Mama: Usimsahau yule kuku katika oven. Asije kuungua. 

Mfaume: Yes Memsahib. (Anaondoka.) (Uk. 23-24.). 


20 Flugzeug. Warum nicht ndegeyangu! 

21 Diesen Begriff kenne ich von Indien her. Ich vermute, dass es aus Madam und Sahib 
besteht. Ich vermute, dass die turkischen Soldner das Wort Sahib nach Indien brachten. 


14 



Der Vater ist ein fleifiiger Unternehmer. Nach Erlangung der politischen Freiheit hat 
er die wirtschaftlichen Chancen geniitzt, die den Afrikanern nun offen stehen. Er 
mdchte jetzt eine Hiihnerfarm erwerben und ausbauen, die gerade zum Kauf angeboten 
wird. 

Baba\ Mama watoto, umeona hii? Kuna poultry farm hapa inauzwa. Unasemaje, 
tuulize? 

Mama : Ya kazi gani? Mkono wenyewe minoja; nishone nguo za watu ... 

Baba : Tazama basi. Kwani mimi ninafanya kazi ngapi? Mimi nina mikono tisa? 

Mama: Basi kila mtu si namna yake? Basi mimi nitajilinganisha na wewe? Una kazi 
zaidi ya ngapi sijui. Utoke kazini, wende kazini ... Kazi, kazi eh. 

Baba: Mwafrika bwana. Ndiyo maana tunakuwa nyuma hivi. Wakati huu sio wa kukaa 
nyuma. Huu wakati wetu sasa. Namna gani! Mwafrika lazima awe mbele ya 
watu bwana. {Uk. 24.). 

Weder seine Gattin noch sein Sohn sind iiber dieses Vorhaben begeistert. 

Er erkundigt sich nach dem Befmden seines Sohnes, der so zuriickgezogen und 
schweigsam dort sitzt. Kitaru spricht vom Teufel, aber der Vater hat wenig Verstandnis 
fur solche Gestalten (Teufel etc.) bzw.Gedanken. 

Baba: Unafikiri nini; kama una kitu unataka sema. Usiogope kuuliza; kama sina 
nitakwambia. Usijihini. 

Kitaru: Nilikuwa nafikiria mambo mengine tu. 

Baba: Mambo gani? 

Kitaru: Mambo mengi. 

Baba: Kama? 

Kitaru: Kama mashetani hivi, kwa mfano. 

Baba: Mashetani? 

Mama: Yeye na mwenzie wana mchezo wao unaitwa mashetani. 

Kitaru: Shetani, hii nafsi yenye ncha nyingi, ni kiumbe kinachomwingia binadamu kwa 
namna mbalimbali na kumzuga akili. Shetani hufahamu? Hadithi chungu nzima 
juu ya shetani na binadamu zinazoeleza vipi shetani anavyojia binadamu na 
kumghilibu kwa sura mbalimbali. 

Baba: Naelewa nani shetani. Ukiona nastaajabu hivi ni kwa sababu sioni kuwa hicho ni 
cha kumpa mtu fikira. Basi ni hicho tu, fikira zote? 

Kitaru: Siyo hicho tu. Mengine vile vile. Huoni, lakini, kama leo kila kitendo kina 
alama ya shetani na kila mtu ana nafsi ya shetani. (Uk. 24-25.). 

Kitarus Vater weifi, dafi Juma seinen Sohn beeinflusst. 

Baba: Rafiki yako Juma anatoka wapi? Ninafahamu anatoka Unguja. Lakini wapi? 

Sehemu gani? Wazee wake walikuwa wanafanya nini huko? 

Kitaru: Wazee wake walikuwa wana mashamba ya karafuu. Lakini baada ya mapinduzi 
serikali ikayachukua. 

Baba: Kumbe ndio waliokuwa mabwanyenye hawa! Loo! Salale! Si ajabu babu yake 
alikuwa na watumwa. Loo! (Uk. 26). 

Das Lachen in der Ferne schwillt immer lauter an. Kitaru ist iiber das Verhalten seines 
Vaters bestiirzt und geht weg. Er beklagt sich iiber Kopfschmerzen. Wahrend er 


15 



weggeht, wird das Lachen leiser. Die Eltern ratseln iiber die Krankheit ihres Sohnes. 

Baba: Je, ana nini? Kama mgonjwa tumpeleke hospitali. 

Mama: Anasema kichwa tu kinamuuma. 

Bciba: Mpe aspirini. 

Mama: Nitampelekea baadaye. ( Anaita .) Mfaume. 

Mfaume: Yes Memsahib. 

Mama: Hebu mpelekee Kitaru aspirini, eh baba. 

Mfaume: Yes Memsahib. ( Anaondoka.) 

Mama: Unajua, mimi nina hofu, naogopa. 

Baba: Nini tena? 

Mama: Namuogopea Kitaru. Mimi nalikiri kakumbwa na shetani maana hawa 
wanakwenda kucheza mbuyuni, ule mbuyu mkubwa. Na mimi ninajua ule 
mbuyu mbaya. Una hatari kweli kweli. 

Baba: What nonsence. Mwambie Mfaume aweke chakula mezani. Mtu anaumwa 
kichwa. That’s very normal. ( Uk. 26.). 

2.2.2.3. Sehemuya Pili. Onyesho la Tatu. 

Kitaru sitzt etwas nachdenklich in seinem Zimmer und wartet auf etwas. Nach einiger 
Zeit kommt seine Mutter herein. Sie ist sehr um seinen Gesundheitszustand besorgt. Er 
aber lenkt sie ab. 

Kitaru: Nilikuwa nafikiria hadithi. 

Mama: Hadithi! 

Kitaru: Hadithi. Bibi yake Juma siku moja aliutolea hadithi; ndiyo nilikuwa 
naikumbuka. 

Mama: Hadithi! Hadithi gani? 

Kitaru: Hadithi ya chewa. Mbali sana, ukivuka bahari saba, kuna chewa mkubwa. 
Chewa huyu akivuta pumzi maji yote yanakupwa, maji yote yanaingia kinywani 
mwake. Anaweza kutoka huko aliko, kuivuta na kuimeza mashua yoyote 
anayoitaka. Mashua inavutwa tu na mkondo wa maji, ikitaka isitake. Na huyu 
chewa siyo chewa bali shetani. 

Mama: Hadithi nzuri sana, hadithi nzuri sana. Amekuambia nani? ( Kitaru anaona uso 
wa Mama yake ulivyobadilika.) Bibi yake Juma. Nilisahau: bibi yake Juma ana 
hadithi nzuri sana. Hata mimi nazipenda. Lakini baba 22 , kuzikumbuka hizi 
hadithi za zamani zina maana gani? Siyo ninakukataza lakini ... hakuna mtu 
anayeziamini tena. (Uk. 28.) 

Die Mutter versucht Kitaru davon zu iiberzeugen, dafi solche Geschichten der 
Vergangenheit angehoren. Die Wissenschaft und das Wissen der Menschen sind 
fortgeschritten. Warum soll man an Sachen denken, die heutzutage keine Bedeutung 
mehr haben. Inzwischen ist der Hausdiener Mfaume gekommen. Er staubt das Mdbel 
und andere Gegenstande ab. Kitaru beharrt auf seinem Glauben an den Teufel. 

Kitaru: Shetani anajigeuza anavyotaka. Anaweza kuja kwa sura mbalimbali. 
Nakumbuka siku moja, bibi yake Juma alisema kuwa shetani anaweza kuwa 
rafiki yako, baba yako, ndugu yako, au siyo? (Uk. 28.). 


22 Gemeint ist Kitaru. 


16 



Die Mutter kann ihm nicht helfen. Sie geht fort. 

Kitaru fragt Mfaume, ob er an den Teufel glaube. Mfaume gibt zu, dafi es den Teufel 
gibt und erzahlt von einem Fall, der ihm bekannt geworden sei. 

Mfaume : Mimi ... Mimi ninaamini kama mashetani wapo. Juzi juzi hapa, dereva nnnoja 
bwana, anatoka sehemu za huko Magomeni huko. Basi kafika pale karibu ya 
jangwani. He! Mara peke yake bwana, kachepuka njia akenda kuli(ji?)laza basi 
miguu juu chini. Kaulizwa. Kwani kasema nini? Kasema, „Shetani; kazi ya 
shetani.“ kaona njia mbili. Mchezo nini! Mashetani wapo. ( Anaendelea na kazi 
yake .) Wapo sana lakini tumezibwa macho tu, hatuwaoni. ( Anaondoka .) Wapo 
sana. Mimi ninaamini.... ( Uk. 29.) 

Kitaru sitzt da, ratlos und verangstigt. 

2.2.2.4. Sehemu ya Pili. Onyesho la Nne. 

Die Biihne ist schwach beleuchtet. Kitaru liegt im Bett. Der Scheinwerfer streift sein 
Gesicht, bis der Vater und die Mutter hereinkommen. Sie besprechen den 
Gesundheitszustand ihres Sohnes. Es entsteht eine Auseinandersetzung iiber 
einheimische und Schulmedizin. 

Mama : Afadhali tutafute dawa za kienyeji basi. Imekuwa dawa za Kizungu hazifai. 
Sasa tufanyeje? 

Baba: Aliyesema hazifai nani? 

Mama: Sasa leo siku ya nagpi hii? Daktari anaingia akitoka wala hujambo yenyewe 
siioni. Mtoto kakaa tu vile vile. Nimesimulia binti Kalinge. Yeye anasema huu 
ni ugonjwa wa wasiwasi tu. 

Bciba: Oho! Sasa umekuwa ugonjwa wa wasiwasi. Juzi ulikuwa mzuka. Juzi ile 
shetani. Sasa hata sijui tuamini nini. 

Mama: Kwani ugonjwa wa wasiwasi unakujaje? Au unaanzaanzaje? Si unaanza na 
shaka? Mgonjwa anaanza ... 

Baba: Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Ana ugonjwa wa wasiwasi. Anaye shetani. Ana... 

Mama: Hivi wewe, tuseme kweli, huamini hata kidogo kama mtu akifanya mambo 
fulani anaweza kushikwa na shetani? Jibu! Mbona umenyamaza. 

Baba: Nijibu nini na ninaona yenyewe ya upuuzi? (Uk. 30-31.). 

Der Arzt kennt sich nicht aus: 

Daktarf: Kama nilivyokuwa nikisema, ugonjwa huu mimi siwezi kuutibu. Maana 
haina haja kuja kila siku nikachukua pesa za bure. ( Uk. 33.). 

Die Mutter fiirchtet, dafi es sich um Wahnsinn handle. Der Arzt beruhigt sie, dafi dies 
nicht der Fall sei, gibt Kitaru Schlaftabletten und verabschiedet sich. Die Eltern und 
der Arzt verlassen das Zimmer. Kitaru schlaft ein. 

2.2.3.1. Sehemuya Tatu. Onyesho la Kwanza. 


23 Als dieser Theatertext verfasst wurde, hiefi ein Heilkrauter-Arzt Mganga und ein 
Arzt der Schulmedizin Daktari. 


17 



Juma befindet sich in seinem Zimmer. Er liest ein Buch. Die Mutter raspelt eine 
Kokosnufi. Die Grofimutter liegt im Bett. 

Mama: Juma; ebu nitazame hapo kama chungu changu kinachemka. 

Juma: Haya. 

Mama: Ebu nitazame basi. 

Juma: Ndiyo. 

Mama: (baada ya muda) sasa we Juma, husikii siyo? Umejipachika hapo viguu juu 
kama ndege; ukisemeshwa hujibu. Hata huyo korongo anatua chini kudondoa 
samaki. 

Bibi: Hm. Mwache ajisomee saa. Kikichemka mimi nitakwambia. Mimi ninakiona kwa 
hapa. 

Mama: Acha tuseme. Ukimfanyia hivyo ndivyo anazidi kichwa. Anajidekeza kama nini 
kwako huyo. Kaharibika siku hizi kama nini. Siku ile hapa nili... 

Bibi: Chungu chako kinachemka. Mwanamke huachi mdomo. Ke, ke, ke, kama 
cherehani. Namna gani? Tabia mbaya. (Uk. 36.). 

Die Mutter beklagt, dafi Juma sich so stark verandert hat. Sie bedauert auch, dafi er 
sich nicht um seinen Freund Kitaru kiimmere. Die Grofimutter seibst hat keine gute 
Beziehung zur Familie Kitaru, die sie fiir eingebildet hait. 

Bibi: Hayo usiyaseme. Mambo ya kiwatu sijui. Mambo ya nini sijui. Hayo usiyaseme. 
Huyo Kitaru, aliyekuwa mtu, mbona mimi hapa sijamuona...? Leo wiki ya ngapi 
hii? Toka kununua magari mapya hayo, na kuhamia huko Uzunguni, hata leo 
mguu hajautia humu ndani. (...). (Uk. 37). 

Die Grofimutter wendet sich an Juma. Sie nennt ihn respektvoll „Baba 

Bibi: Kaa baba. Yeye akiwa na mabenzi na wewe Mungu atakupa zaidi ya hayo. Kwani 
hilo si geni kwako. Ulikuwa na mangapi, licha ya benzi. Ulikuwa na mashamba 
maddal basari. Ulikuwa na watu chini yako. Haya yaliyopita si basi tu, 
mwenyewe Mungu ndivyo alivyopenda - mali yetu kuchukuliwa na kugaiwa 
watu. Watu tu hivi hivi. Watu wasiojua hata maana ya miliki ni nini. (Uk. 38.). 

Die Mutter versucht Juma zu hdusiicher Arbeit einzuspannen, Juma weigert sich und 
die Grofimutter unterstiitzt ihn dabei. Sie sagt: 

Bibi: Afadhali amalize masomo yake, apate nyumba yake. Aepukane na adhabu hii. Na 
mimi nitamfuata huko huko Uzunguni atakokaa. (S. 39). 

Der Vater sucht Juma, der ihn im Geschaft vertreten soii, denn es ist Zeit, fiir das Gebet 
in die Moschee zu gehen., Doch Juma ist nicht zu finden. Er ist schon weggegangen. 
Die Lage wird chaotisch. Der Vater, die Mutter und die Grofimutter reden aneinander 
vorbei. 

2.2.3.2. Sehemuya Tatu. Onyesho la Pili. 

Juma befindet sich in einem Gasthaus. Er sitzt aiiein und trinkt ein aikohoifreies 
Getrank. Nach einiger Zeit kommen zwei Manner und setzen sich an einen Tisch 
nebenan. Zwei Keiiner diskutieren miteinander. Keiner wiii sie bedienen. Schliefilich 


18 



geht Kellner Nr. 1 doch. 

Mtumishi 1 : (mezani ) Yes Sir. 

Mtu 1 : Aam ... yes. Can you fetch one beer and one whisky? 

Mtumishi I: Whisky, double or single? 

Mtu 1: No. One beer for him, and one whisky for me. 

Mtumishi 1 : Ndiyo bwana; hiyo whisky iwe double au single? 

Mtu 2: Yaaniana... 

Mtu 1: Ah, nishaelewa bwana. Basi mimi double na single bwana? Tunakunywa whisky 
siku zote hizi chifu; namna gani? 

Mtumishi 1: Wazee, hamjanijibu bado. 

Mtu 1: Tunajibu nini tena? Tumeshakwambia utuletee nini. Sasa bado nini tena? 
Mtumish 1 : Double? 

Mtu 1: Double. Twakwambieje (tukuambieje) tena? 

Mtumishi 1: Hamkusema. 

Mtu 1 : Hatukusema namna gani. Tumesema hapa mumetusikia bwana. Lakini ninyi 
ndio tabia yenu: mnatudharau Waafrika wenzenu. Angekuwa Mzungu hapa, hata 
hungethubutu namna hii. 

Mtumishi 1: Sasa, hayo yote wazee yanajia nini sasa? 

Mtu 2\ Basi mwananchi, yeshe. Yamekwisha. ( Lik. 40-41.). 

Sie trinken ein Bier nach dem anderen und freuen sich, dafi die Afrikaner jetzt im 
Wohlstand leben kdnnen. Juma hbrt zu und verlafit dann rasch das Lokal. 

Mtu 1: (...) Bwana, huu sasa wakati wetu. Mwafrika sasa lazima ale vizuri, akae mahali 
pazuri, avae vizuri. Mimi ninakwambia bwana, hakauna kitu kinachonifurahisha 
kama kumwona mwenzangu kapata. Nikimwona Mwafrika vile ana gari hapa na 
kule, na nyumba hivi moja ehe ... siyo, na maana ya kibanda. Hapana. Nikisema 
nyumba, ni nyumba hasa. Nyumba ya kiungwana - mabustani, mazulia hivi ... 
namana hii. Ah, basi mimi roho yangu sali kabisa. Inakosheka moja kwa moja. 
Maana wakati huu bwana, ni wakati wa kuendelea. Siyo kubakibaki nyuma. 
Nataka tuwaone Waafrika wana ndege, meli zao wenyewe, mashamba makubwa 
... namna hii. Mimi ninakwambia, we ngoja tu. Mimi! Hapana, mimi sifi 
maskini. ( Anakunywa .) We ngoja, utaona. ( Uk. 43-44.). 

2.2.4.1. Sehemu ya Nne. Onyesho la Kwanza. 

Die Mutter Kitarus befindet sich in ihrer Wohnung. Sie biigelt Kleider. Juma kommt auf 
Besuch. Kitaru betritt die Wohnstube. Sein Aussehen ist besorgniserregend. Seine 
Augen sind geschwollen, Kbrperschweifi trdpfelt und er sieht schwindlig aus. Er schaut 
sie an, als ob er nicht glauben konne, dafi sie da sind. Er geht rasch weg, kommt aber 
bald zuriick. Er nimmt Platz, etwas von Juma entfernt. Kitaru beginnt ein Gesprdch mit 
Juma. Kitaru ist sich dessen bewufit, dafi er seiner Mutter Sorgen macht. Er weifi auch, 
dafi er in einer Traumwelt lebt. 

Kitaru: Ajabu katika maisha ya ndoto, mtu anaona ukweli zaidi kuliko katika maisha ya 
ukweli, tena siyo katika ndoto tu, na katika mchezo vile vile. (Uk. 47). 

Er erklart Juma seine Lage. 


19 



Kitaru: Ndiyo hivyo. Sasa sijui saa ngapi nimelala. Lakini mara ninaona nina manyoya. 
Mimi nimeota manyoya, mzee ameota manyoya, kila mtu na kila kitu kimeota 
manyoya, manyoya mengi, mengi sana. Mara manyoya yakageuka mbawa; 
tukawa tunarushwa angani. Kwanza ilikuwa raha, raha kabisa. Lakini mara 
tukaingiwa na hofu. Hatuwezi kufanya lolote. Mbawa zinaturusha zinapotea. 
Vitu vinaruka angani - majumba, magari na sisi - vinatuchukua. Mimi, 
nakumbuka, nikaanza kuwa na hofu. Nikaanza kunyonyoa manyoya yangu. 
Lakini kila nikijinyonyoa, mengine yanaota. Yananiziba pumzi. Mengine 
yanaota, makubwa zaidi na yenye nguvu zaidi kuliko yale. Nikaaanza kuingiwa 
na shaka. Shaka kweli. Mimi binadamu au ndege? Nikawa ninajiuliza na 
kufikiri. (Uk. 48 - 49). 

Juma hdrt zu, versteht ihn aber nicht. 

2.2.4.2. Sehemu ya Nne. Onyesho la Pili. 

Juma und Kitaru stehen wieder beim Mbuyu-Baum, gerade dort wo sie anfangs waren. 
Das Spiel hommt nicht gut ins Rollen. 

Juma: Tuanze. 

Kitaru: Tuanze. 

Juma: Lakini... 

Kitaru: Lakini ...(Kimya) 

Juma: Afadhali tuanze. 

Kitaru: Afadhali tuanze. 

(Juma anasimama mbeleya pango. Anasita. Kitaru anamkamata.) 

Kitaru: Ngoja kwanza. 

Juma: Nini? 

Kitaru: Hapana kitu. 

Juma: Eh? 

Juma: Hapana kitu? Sasa? 

Kitaru: Safari hii mimi ninataka kujaribu kuwa Shetani. 

Juma: Tucheze kama zamani. 

Kitaru: Hapana, sasa mimi nataka kuwa Shetani. 

Juma: Hapana. Mimi nitakuwa shetani. 

Kitaru: Aah, tusiwe kama watoto bwana. Huu si mchezo tu? 

Juma: Sio wewe hapo. Mimi nilishaanza, halafu wewe ... 

Kitaru: Sikiliza kwanza. Wewe ulishakuwa shetani mara moja. Sasa zamu yangu. (Uk. 
54). 

Der Streit artet in Handgreiflichkeiten aus. Abrupt verabschieden sich beide. 

Juma: Kwa heri. 

Kitaru: Hatuonani tena? 

Juma: Hatuonani tena. 

Kitaru: Kwa nini? 

Juma: Sababu nyingi. 

Kitaru: Mojawapo? 


20 



Juma : Mpanda ngazi na mshuka ngazi hawawezi kushikana mikono. 

Kitanv. Pili? 

Juma : Wewe unaishi leo. Mimi naishi jana. Tutakuwaje marafiki ? Na kila leo yako ni 
kidato cha kesho yako. Mimi, kila leo yangu ni kidato cha jana yangu. (...). ( Uk. 
55-56.). 

Kitaru versucht Juma zuriickzuhalten. Er hofft auf ein Wiedersehen. Er ruft laut nach 
Juma. Das Licht wird langsam ausgeblendet. Kitaru bleibt aiiein und ratlos zuriick. 

Tamati 


21 



